
















7YDD 


Yn rhoddi henes cyflawn 





AM LOPRUDDIAETH DRUFNUS 


A gyflawnwyd ar Gorph 


HANNAH DAVIES, 


Ar Nos Sadwrn, Mehefin 19, 1829, 


Arfynydd Pencarreg, yn Swydd Gaerfyrddin. 


Gan Stephen Jones, Llanfaeryw, 


RIGOLIUN sîr Gaerfyrddin, 
Ac Aberteifi wiw, 

A phawb o'r Cymru mwynion 
Sy'n rhodio ar dir y byw, 
Gwrandewch ar hyn o hanes 
Truenusi'w goffau, 
Sy'n rhybudJ mawr i'r ieuengotid, 
Ac hefyd i bob rhai. 


'Nol magu plant yn anwyl, 

A'u meithrin fore a hwyr, 

Pa beth ddaw i'w cyfarfod 

'Does neb ond Duw a wyr ; 

Ond gweddiwn ar yr Arglwydd - 
I'w cadw rhag y fall, ; 
Nis gwyddom beth ddaw iddynt, 
O fore hyd y llall. 


'Roedd merch yn mhlwyf Pencarreg, 
Yn swydd Gaerfyrddin fawr, 
A'i henw Hannah Davies, 
Boed hysbys i chwi'n awr, 

A. horno mcwn gwasanaeth 
Yn barchus iawn yn bod, 

Yn caru a mab ieuanc 

O gwmpêâs ugain ocd. 

















2 


A 
Î 
j 
| 


Ond prwfio wnaeth yn feichiog, 
Fel llawer gyda hi, 

A thraethu wnaeth i'w chariad, 
“ Yn feichiog yr wyf fi”, 

A gofyn wnaeth i'w meistres, 
A ga'i hi ganiatâd, 

'Fyn'd adref ar nos Sadwrn 

I wel'd ei mam a'i thâd, 


A'i meistres a ddywedai, 

“O brysia, gwna dy waith, 

Cai fyn'd brydnawn yn gynnar,— 

Wyth milltir sydd yn faith :” 
Attebai Hannah 'n dirion 6 
A mwynaidd iddi hi, 

“ Nid âf fi ddim mor gynnar 

Mae cwmp'ni gyda mi.” 


Ond yn yr hwyr cychwynudd, 
I fyn'd tua thy-ei thâd, 

Heb feddwl fod ei chwmp'ni 

O fwriad gwneud ei brâd : 

Ac ynâ bore dranoeth, 

Rhyw ffarmwr ddaeth yn fwyn 
I edrych am ei ddaoedd, 

Ei ddefaid oll a'i wyn. 


Fe welai gorph yn gorwedd 
Yn farwol ar y maes, 
A'r gwaed yn mhell o amgylch 


Yn lliwio'r borfa lâs ; Eb 
A'i gên oedd wcdi ci thori, 

A phont ei hysgwydd hi, 

Ei breichiau hardd bron ymaith, 

A'i borddwyd oll yn ddu, b 


Ei gwddf oedd wedi ei dori, 
Mae digon 'nawr o dyst, 
(Echrydus ydyw adrodd !) 
Yn groes o glust i glust ! 


Y ey 





L 
í 
Ï 












:-A thorai ífwrdd ei phen ! 


9 


Ymdrechodd am ei bywyd 
Tra parodd ynddi waed, 
Nes oedd yn lliwio'i dillad, 
Ei dwylaw oll, a'i thraed, 


Pan ydoedd gwaed ei chalon 
Yn llifo ar y llawr, 

Yn llanw ei 'sgidiau a'i sanau, 
Hi gerddodd bellder mawr ! 
A'r gwaed sydd yno heddyw 
I'w wel'd yn llwybr du, 

Yn gwaeddi'n groch am ddîal, 
Am ddwyn ei bywyd cu,. 


Dych'mygwn nawr ei chlywed 

Yn ymbil arno'n gry', 

'“ Gadewcli, er mwyn yr Arglwydd 
Fy mywyd bach imi ! 

Mi'ch cerais i chwi'n anwyl, 
Gwnes pob peth er eich mwyn, 

Pa fodd y gall eich calon, 

Fy mywyd bach i ddwyn.” 


2 


““ Er 'mod i 'nawr yn feichiog 
Un gofid ni chewch chwî 

O'm hachos i a'm plentyn, 

Fy mywyd rho'wch i mi; 

Och ! och ! fy anwyl gariad, 
Gwnaf un peth er mwyn byw, 
Peth melus iawn yw bywyd, 
O! peidiwch er mwyn Duw, 


H; gerddodd acs filltir, 
A'i gwaed yn lliwio'r lle, 
'Gan ymladd am ei bywyd, 
Ac erfyn arno fe ; 

Ac yntau'r filain gwaedlyd, 
Heb wrando'r eneth wen, 
A holltai'i gên â bilwg, 














4 


Ei gwâr a dorrodd trwodd 
A chlwyfai'i i dwylaw glân, 
Ei chorph oedd gan y cyd 
Bron oll yn ddarnau mân ! 
Ni welodd neb fath laddfa— 
Fath olwg ar gorph dyn, 

Nac uni hyw , ddynes hefyd, 
Fel tystiant 'nawr bob Bn 


* 


A'i chariad hi sydd heddyw 
O fewn y carchar du, 

Yn gwaeddi, “ Gwae i wcled 
Erioed fy ngeni i !” 

A'i fam oedd wedi ei faeu 

O dylwyth parclus iawn, 

Y rhai sydd bron gwallgofi 
Fereuddydd a phrydnawn. 


A phawb o ffryndiau'r eneth 
Mewn hiraeth oìl fe'u cawn, 
A'i thâd a'i mam sydd hefyd 
Mewn trystyd enbyd iawn 
Mae'i thâd yn methu cysgu, 
Na gorphwys nos na dydd, 
A'i mam ar golli 'i synwyr, 
A'i chalon fach yn brudd. 


Boed hyn, o dro yn rhybudd 
I bawb o'r ieuengctid gwiw, 
I 'mwrtbod a'r fath bechod, 
A gweddio mwy av DJuw 
Am nerth i rodio'r llwybrau 
Sy'n tywys tu nr nen, 
Fel byddont gyda'r Iesu 
Mewn mwyniant byth, Amen, 





wM 








